FF ——————— Ancr ni, e^ GWA Gn 


———_ —— ————————— 
* 





PENNILLION 


AR OL 
' Y PARCH. JOHN HUGHES, 


PONTROBERT. 


Gan ei ferch. .Fane /eughes. 
y NW 


Golwg syn a welais heddyw, 
Gweled marw f'anwyl dad; 
Gwel'd y genau wedi tewi, 


Gwel'd.fy nlïatyn gorff lieb enaid, 
Ac heb allu d'wedyd gair 

Am ogoniant mawr y person 
A fu gynt ar liniau Mair. 


O, fy nhad, ga'i mo dy glywed 
O bulpudau Cymru mwy, W.F 

'N athrawiaethu'n ogoneddus WA 

, Am Iesu glân a'i farwol glwy”: 

Ga'i mo'th wel'd wrth fwrdd cymundeb 
Yn cydwledda ar. y.llawr; 

Yno'n traethu yn odidog i 
Am Iesu glân a'i aberth mawr. 


y (Tâ5d* 






Fu'n cyhoeddi cymod rhad: a 


ŷ 
y] 
v 








i 





2 


Nac yn son am aberth Moses, 
Yr oen blwydd diniwed glân ; 
Heb un vadell, nac un cyfrwng 
Rhyngddo a grym a gwres y tân, 
I ddangos mor angerddol ydoedd 
Poenau'r Oen ar Galfari, 
Wrth offrymu ei hun yn aberth 
Dros ryw dyrfa fawr ddiri'. 


O, fy nhad, ga'i mo dy weled 
Yn dy gader fel rhyw sant, 
Yn esbonio'r ysgrythyrau 
Gyda'th anwyl wraig a'th blant? 
Ga'i mo'th glywed ar dy liniau 
Yn gweddio ddydd a nos, 
Âm gael nerth ì ddringo'r rhiwiau, 
A dyrchafu gwaed y groes ? 


Nid oes obaith am dy weled 
Yn yr anial yma mwy; 

Hyn sy'n peru imi ŵylo, 

"” ^ “Ac yn rhoddi'm calon glwy': 

Yn amddifad ac yn afiach 
Fn yr anial dyrus dô, 

Hiraeth bron a thori'm calon, 
Am fy hoff ber”nasau cu. 


Braidd na chlywn i swn telynau 
Fy mherth'nasau draw i'r llen, 
Gan mor beraidd maent yn canu 
I*r Oen am farw ar y pren: 
Cenwch arni, rhai anwylaf, 
Mi ddo'f inau cyn bo hir, 
O gaethiwed y priddfeini, 
I seinio'r gân i Salem bur. 


gn 








9 


*ŵ ^ 


Y Pennillion canlynol a gyfansoddwyd gan yr un 
cysuro eu chwiorydd. 





Mae gallu y breichiau tragwyddol yn rhy gadarn 
I bechod na Satan byth, byth, dy ddwyn allan, 
Cei'r nef yn lle uffern, am hyny mi gana', 
Hosanna, amen, amen, haleliwia; 

Haleliwia i'r Oen a sathrodd y dreigiau, 

Ac mewn buddugoliaeth a lyncodd yr angau; 
Yn amlder ei rym, daeth fyny o Edom, 
Haleliwia, amen, ar ei ben y bo'r goron. 


Mae gweled gwynepryd y Brenin gerllaw 
Rychwantodd y nefoedd ei hunan â'i law, 
â grogodd y ddaear ar ddiddim heb fraw, 

j«. A daenodd y gogledd ar wagle mawr draw, 
Mae'n d'wedyd, Nac ofna, myfi yw dy Dduw, 
Bu'm farw o'm gwirfodd i'th enaid gael byw; 
Er fod dy long fechan mewn stormydd a braw, 
Mae'r Cadben yn ddwyfol, a'r porthladd gerllaw. 
Mae'r hafan ddymunol yn ymyl, yn wir, 

A broydd Caersalem heb gwmwl yn glir ; 
Mae'r breichiau tragwyddol o danat cyn hyn, 
Dy noddfa yw'r Iesu, a'th gân yn y glyn: 
Mae'r teulu hoff gartre* yn gwenu yn llon, 
Gan wybod na'th gollir yn ymchwydd y dôn; 
A*r engyl o'th amgylch yn gwylio yn llu, 
Yn;barod i'th gyrchu i'th hoff gartref cu. 


Mae Iesu Grist yn gryfach na Satan, cnawd, a byd, 
Concweriodd ei elynion ar Galfari yn nghyd; 

Fe speiliodd wancwn uffern mewn t'w'ilwch ar y groes, 
Fe sigodd benau dreigiau ar ddiwedd dyddiau'i oes: 








4 







/ Bu farw yn y írwydr, fe'i rhoed mewn newydd fedd, 
Oddiyno adgyfododd, esgynodd fry mewn hedd ; 
Ac yno fe'i dyrchafwyd 'norucha' yn y ne', 

I ddadleu'i ing a'i ange anfeidrol yn dy le. 


Mae nhad a'm mam yn canu 
Mewn gwlad heb boen na gwae; 
A phump o'm hoff chwiorydd, 
A brawd a hoffus nai: 
A brawd-yn-nghyfraith hefyd, 
Yn ddysglaer gyda hwy, 
Yn canu i'r Oen fu farw 
Am rinwedd mawr ei glwy'., 


Do, diolch byth, hwy gawsant mewn gwirionedd 
Fodd i ganu 'ngwyneb angau, modd i chwerthin ar y 
bedd; 
Nerth i rydio'r hen Iorddonen, heb ddim tristwch ar eu 
gd gwedd, i 
Fyydbeg ow (erth i 1 esgyn i Gaersalem, gwlad santeiddrwydd per- 
ffaith gwiw, — 


” byw. 


Hebrwng rym ein hanwyl chwaer, 
Tua' r gladdfa, 

A gobaith fod ei henaid,cu 
Fry yn gwledda: 

Yn nghyfammod tri yn un 
Ca'dd ei chadw; 

_ O mer felys d'wedai hyn. 

Pan yn marw. 





ce CA Gen GU Gig ne 5 a GEI 


Acheb ofn cael eu gwrthod brenin hon yn Brynwr 


— Albion: Wasg :— O. Mills, Argraffydd, Llanidloes. 








a 


ra cnd ado id io 


